5 





MOLAWD 6YMRU', 
ŵ 


U Henffych well ìi wlad fy nghalon, 
“Llwyddiant iti, Gymru dirion ; 








GAN TALHAIARN. 





Bendith i dy (nu dewrion 
A dy ferched glên: 
Peraidd yw dy Hynod hanes, 
I wresogi serch fy mynwes; 
T'ra bo 'ngwaed yn llyfo'n gynes 
Caraf wlad y gân ; 
Anwyl wlad fy nhadau, 
Caraf dy.fynyddau, 
Creigiau gleision uwch y nant 
Ymwelant â'r cymylau; 
Dolydd a dyffrynoedd ffrwythlon, 
Ffrydiau clir a llynau llawnion, 
Adlewyrchant flodau tlysion 
Yn eu dyfroedd glân : 
Hiraeth sydd i'm llethu 
Am anwylion Cymru; 
Ow ! na charwn fy mhwrs yn llawn 
Achrêdadawni'nmdenu 
































2 


Adre'n ol i blith fy nheulu, 

A chyfeillion i'm croesawu ; 

Yn olynawl gwnawn folianu 
Cymru, gwlad y gân. 


Mil melusach i fy nghalon 
Na mwynderau gwlad y Saeson, 
Cig a gwin, a da, a digon, 
Ydyw gwlad y gân: 
Nid oes modd i 'ngwen lawenu 
'Tra bo f'enaid yn hiraethu 
Am fynyddoedd cribog Cymru, 
' A'I dyffrynoedd glân : 
Nid y llawn heolyad, 
EL Mwg a thwrf y trefydd, 
Nid.y byd, a'i olud drud, 
Sy'n denu bryd y prydydd; 
Ond afonydd—gwyrddion ddolydd— 
Swn yr awel yn y coedydd— 
 Cymau—glynau—bryniau—bronydd— | 
Cymru, gwlad y gân : | 
Cara'r oen y ddafad, 
Cara mân ei chariad, a; | 
—Cara'r cybydd bwrs yn llawn ; | 
A dym a dawn ei dyniad : | 
—— Oara'r babi-fron ei fami, dn | 
* _ Caraf finnau'r wlad wy'n foli— | 7 Ŷ 
| 
“ 
| 


we 


xv 


Diw a wyr mor anwyl imi 
Ydyw Cymru lân. 


MM ^n <p 


a 


HIRAETH 
Y 


BARDD AM EI WLAD. 


cw” 





Er cael pleserau 'ngwlad y Sais, 
A gwel'd ei ddyfais wiwber;, 
«»' — _ Mae gwlad yr awen geinwen gell, 
Er hyny'n well o'r hanner; 
' Ei hawel iach a'i melus ddwr, 
7 A chyflwr ei thrigolion, 
Wrth gofio'r Beirdd, rhyw hiraeth draidd 
Drwy giliau'r wanaidd galon; 
Braidd na ddywedwn yn ddiwad, 
Mai nefol wlad yw Cymru; 
O na bai 'nhraed yn sengu ar hon 
Ar finion ceinion Oonwy, 


_ Ac O mor gynar yn ein gwydd, 
Ar bren-frig fydd y fronfraith; 
A'i nodau'n olir newidiog lef, 
| Yn moli'r Nef mewn afiaeth 
- Ŷ . A'r enwog fwyalch gyda'r dydd 
| A'r gan a rydd ogoniant, 
-.* '- _ A'r-frigyn pren tan glogwyn serth, 
| Gaeadnerth uwch y coednant. : a 
Braidd, o 








4 


Mae'r Sais yn dangos im' bob dydd 


Mewn gwir ei rydd hawddgarwch : 


Â'r nos caf ganddo wely clyd ; 
A digon byd o degwch ; 


Ond pan fo'm coríf' yn huno'm ber, 


Ar wely tyner manblu, 
_Fe gwyd fy ysbryd ac fe 'hed 
Í'm weled a thi Cymru. 


Braidd, $e. 


Ac wedi deffro gyda'r dydd, 
Mor bruddaidd fydd y galon, 
Nìd daear Cymru fydd fy lle, 
Ond eanol tre” Manceinion: 


Cyn cod'r Haul o'r Dwyrain draw, 


Yr ysbryd ddaw i'w lety, 
i brudd fyfyrio fel y bu, 
“ Yng nghanol teulu Cymru. 


Braidd, &c. 


Yn nyffryn Conwy m&e fy nhad, 
Yng nghanol mad gyfeillion ; 
At yno bydd nes geilw Duw, 

A'i alwad, wyw farwolion ; 
Cael benthyg bedd wrth ystlys hwn 
A wir ddymunwn innau; 

“I orphwys nes daw'r meirw'n ol 
— O garchar ingol angau. 


U 


Braid, &c, 


y. Davis, Argraffydd, Llanbedr, 











